CAN NEWYDD 



GWR AR EI DAITH, 


S£F YCHYDIG O 


Ar y mawr golled a ddaeih i'r hyd trwy 
becliod; yn nghyd a’r mawr ddedwyddwch 
a fioynha pawb a drount at JOduw yn 
Nghrîst lesu. 


Dyn ar ei iieges, na chyfarch neb ar y flbyd<î, 
Prysura i’th siwrnau heb lawffon na gordt|; 
Udgana trwy’th udgorn, O tored y wawr, 
A theimled ihai cysglyd ddydd Jubili ’nawr. 


CAERFYRDDIN; 

ÂRGRAFFWYD GAN J. T. JONES. 


CAN NEWYDD, ke. 


Pob creadur sydd a welwyd, 

Mewn caethiwed oll a anwyd ; 

Cadwyn cnbyd ydyw pechod, 

Bryd daw’rdydd bydd üawn gollyngdod. 

Bryd daw’r dydd Jubili, 

Gadw gwyl yr lesu ; 

Maes o’r caethiwed sydd yn dyn, 

Yn erbyn enw’r lesu ; 

O brysied a deiied y dydd, 

Llawn rhyddid i foliannu. 

Yti lle rhyddid gawd o’r dechreu, 

Yn lle’r delyn aur i chwareu ; 

Y'n lle’r testun cerdd clodforedd, 
Syrthiodd dyn yn ddiymgeledd. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Y^n Ilededdfau Duw a’i barchu, 

Yn Ile’r gwynfyd a’r moliannu ; 

Yn lle gwleddoedd llawn ogariad, 
Syrthiodd dyn trwy wraig anynad. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Yn lie Duw yn ben cynghorwr, 

Dyn yn neddfle caniadyddwr; 

Santaidd ddelw Duw i’w w'isgo, 
Syrthiodd dyn o’rfodrwy hono. 

Bryd daw’r dydd, &c; 




r 

Gwledd y bywyd oedd yii fîasus, 

AV costrclau gwiii yu hwylus ; 

Wrth fod dyn am ddeall rhagor, 
Esgyrn briw ddaeth i’r trwnigerddor. 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Deall da oedd ar y cyntafî 
Deall drwg wnaeth yu ddiweddaf; 
Deall barn ac angau wedy’n, 
Dychrynfeydd yn siwr o ganlyn. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Os trwy wraig daeth pob nielldithion, 
Trwy wraìgarall daeth bendithion ; 
Had y wraig sy’n concro angau, 
Esgyrn briw ddaw’n iach, cân dithau. 
Bryd daw’r dydd, &e. 

Gwnaethpwyd rhan ogyfathrachu, 
Rhwng ein lor a’r dynol deulu ; 
Cyfathrachwr agosydy, 

Sant yw ’r dyn gyferfydd hyny. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Ble mae’r delyn aur i chwareu, 

Oífer cerdd a’u peroriaethau ; 

Testun cân yn wir yw’r cyraod, 

Bywiol ddwr iacha bob nychdod. 

Bryd daw’r dydd. 


Dcffro’r nabl, a deffro r delyii, 
Llais Salni càn yn chwareu eniyu ; 


Sain llosana Haleìiwia, 

Ddynion rhowth i’r Duw Messiah. 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Dewch a thanau ac agorgan, 

Cerddi dawns boed gyda’r dympan ; 
Moiwch trwy’r symbalau llafar, 

Giir soniarus wych gerdd Iwysgar. 
Bryd daw’r dydd,&c. 

Moeswch Salm a dewçh a thympan, 
Cynganeddwch gerdd soniargan ; 
Phylacterau’r santaidd lyfran, 

Cwyd symbaiau cerdd ac organ. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Bryd daw’r dydd bydd phyiacterau, 
Trwy’n hysbrydoedd mewn effeithiau; 
Ysbrydoirwydd phylacterau, 

O na chawn ei chyflawniadau. 

Bryd daw’rdydd, &c. 

Pan bydd eiiun dduwiau’r ddaear, 
bob dyn yn rhoi ciust byddar; 
Prydain cwyd yr aiar wban, 

Paid addoli’r aur a’r arian, 

Bryd daw’r dydd, &e, 

Gwisg santeiddrwydd amoesoldeb, 
Bryniau’r gwlith ac anfarwoideb; 

Ac yn spien-ddrycb iachawdwriaetb, 
Cymer it y Ijyfrgeii perflFaith, 

Bryd daw r dydd, &c. 


Ofoa Dduw niewn ysbrjd mabaidd, 
Rho dy bunan i’w ymgeledd ; 
Gwna’i addoli a’th holl galon, 
Parch a mawl dod iddo’n goron. 
Bryd daw’r dydd, & 

Gwisg briodasboed i’th guddio, 
Gras ý nefoedd i’th bereiddio; 
Cariad rhad eneinniad lesu, 

Dyma fo i’th efelychu. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Rbaid cyfnewid dyn wrth natur, 

Cyn y byddo yn hedd greadur ; 

Cais ddoethineb a’th holl egni, 

Elvv mawr cael rhan yn lesu. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Tyrd yn gyflym, tyrd i’r teulu, 

Sydd yn nheyrnas brenin lesu ; 
Grym duwioldeb yn dygalon, 
Modrwy’f nef yn gylçh cantorion. 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Pwy arwyddion wna ymddangos, 
Pan bydd Jubil ddydd yn agos; 

Y daw Sion yn benmoliant, 

Dros y byd yn llawn gogoniant. 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Pan fydd pawb sy’n arddel lesu, 

Yn ei ofni’n Hawn a’i .barchu; 


6 


Dros cri giij'dd yn cyd weddio, 

Gwyrlh eiti Cephas hraí' ei chofîo. 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Paul aSilasmeŵn carcharau, 

Gyda Duw niae nefoedd oleu ; 
Cwed<diau taer y saint a’u canu, 

Sydd yn lloni gwlad golcuui. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Gweinidogaeth fawr y cymod, 

Yü disgleirîo maes trwy’r Duwdtid ; 
Gwyrthiau gras yn dod i’r amlwg, 
Gwerth gwacd lesu’n dod i’r golwg. 
Bry'd daw’r dydd, &c. 

Ysbryd Duw yn gweithìo’n rymus, 
Taro tant a’r delyn ddawnus ; 

Perlau’r nen yn llon gantorion, 
Mcibion Duw a grym cenadon. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Fel yn nyddiau’r Apostoíion, 

Bydd adfywiad ac arwyddion ; 

Pan gerllaw bydd teyrnas lesu, 

Dros y byd i ymledaenu. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Meusydd diíTrwyth goedwyllt hagar, 
Droir yn ÍFrwythlon wychlwys hygar; 
Broydd llawenydd trwy’r holl ddaear, 
Tegwch broydd hir hoedlog^ haẃddgar. 
Bryd daw’r dydd,^%c. 


Dynia’r dydd l>ydd teml íeäUj 
Mewn rliedegfa’n llawenychu ; 

Cyfled llawn a’r byd mewn gyrfa, 
Pawb o’rllwythau ynddi’n gwledda, 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Yn Brytania dcwch i ddechreu, 
Planu gardd yn Uawn posiau ; 

Dros y byd a gwawf y blodau, 

Gan wasgaru eu peraroglaií. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Rhosyn Saron brenin lesii, 

Yn teyrnasu’n mysg y lìli ; 

Trwy’r dy íFrynoedd draw acyma, 
Nefoedd fecbaii yn Brytania. 

Bryd daw'rdydd, &c. 

Danfon Biblau i’r Paganiaid, 

Dios y mor wyf nawr yn weled ; 

A phregethwyr gwyn genadau, 

At y dynion du eu lliwiau. 

Bryd daw’r dydd, &c. 

Clyw fy enaid byddai’n rhwyddach 
Fth anrhegiou Iwydd arageiiach, 

Pe baet yn anadlu gweddiau, 

At Dduw fry am werth eneidiau. 
Bryd daw’r dydd, &c. 

Pe bae pawb o fewn Brytania, 

Ar y mur dros aniddiíîynfa ; 



B^ddai’n gymorth i’rcenadoh, 

Draw yn mhlith y dynion duon, 
Bryd daw’rdydd, 

Boed marworyn ynys Brydain, 

Yn ymestyn tua’rdwyrain ; 

Larap yn amgylchynu’r bydoedd, 
Trwy’r cenedloedd pell a’r ieithoedd 
Bryd daw’r dydd, &e. 

Pe bae pawb o fewn Brytania, 

Yn un ysbryd a’r Messiah ; 

Byddai’r ynys hon yn Ilewyrch, 
Trwy’r holl fyd yr a’i ei chynnyrch. 
Bryd daw’r dydd, &c. 


J. 2\ Jones^ Argraffydd, CaerfyrMin, 




